
WERTHFAWROGRWYDD 

AMSER. 


A M werthfawrogrwydd amser, 
Ehaid addef hyn yn awr, 
Mewn araeth na barddoniaeth 
Nid wyf fi’n gwyhod fawr; 
’Eoedd amser yn y boreu 
Cyn rhoi i Adda fod, 

Mae amser ar ei yrfa . 

’Nawr yma wedi d’od» 




2 


’Dyw amser ddim yn segur, 
Ond beunydd wrth ei waith 
Fe red i ffwrdd oddiyma 
I dragwyddoldeb maith; 
Nid oes a’i gwrthwyneba, 

Er bod ei oes eyhyd, 

Mae n para’n ddigyfnewid 
Odd’yma hyd ddiwedd byd. 

Mewn amser y daeth Gomer, 
8ef tad y Oymry mwyn, 
Mab Japheth, wyr i Noa, 
Ca’dd oddiyma ei ddwŷn • 

Os gwir a dd’wed haneswvr, 
Cofiadwyr cywir crwn, “ 

Y ddegfed âch o Adda 
’N ddiamhdu ydoedd hwn. 

Os trown yn ol ein golwg, 
Mae’n amlwg i ni’n awr, 

■iod miloedd wedi myned 
I’r trag’wyddolfyd mawr; 
-Oyn ynfyd a segura 
, Tra yma yn y byd, 

Dyw amser ddim yn aros, 

Oüd wrth eí waith o hyd. 


Mae r haul,.y sêr, a’r lleuad, 
1 w gweled yn y nèn, 
un o’r rhai’n yn gofyn 
Pwy ddylai fod yn ben ; 
in r un modd haf a gauaf, 
oerni maiWr a’r gwres— 
1 ewbl yn cydgordio 
Mor gryuo er ein IJes. 




Y mor, yr aur, a’r arian, 

A e líun, 

A holl drysoraii amser, 

A wnawd er mwyn j djm_ 

Can cymaint yw’r addewid 
i r diwyd yn y byd; 

Dyw amser ddim yn aros, 

Ond wrtb ei waith o hvd. 


Ni gawsom draed i rodio, 

Do’n gryno ar ein taith, 

Ao hefyd fe ro’w’d dwylaw 
I wneyd gorchwylion gwaith 
Ebo w d llygaid ini ganfod, 

A chlustiaii gwych eu clyw, 
A thafod 1 fynegu 
Daioni mawr ein Duw. 


A mwyn gyneddfau’r enaid 
in ddifrad ro’w’d i ddyn, 
A gallu i ymresymu 
A barnu drosto’i hun ! 
Dyn ynfyd a segura 
Tra yma yu y byd, 

Dyw amser ddim yu aros, 
Ond wrth ei waith o hyd 


0 Adda hen hyd heddy w, 

Ni wyddom hyn i gyd 
Fod amser wedi mudo ’ 

Ehyw filoedd maith o’r byd • 
i. penau mawr coronog, ’ 
^ Sidano^, gwych eu grân, ' 
t.ûnoiradd a chardotwyr 
011 yrir heb wahan. 



4 


Na ddigia wrth Iŵyddianus, 

Yn barchus hydd i'r gwan, 

A gwna i bawb o’r bobol 
Yn rhwyddol iawn dy ran ; 

A ehadw ddeddfau’th Grëwr 
Tra byddot yn y byd,— 

’Dyw amser ddim yn aros, 

Ond wrth ei waith o hyd. 

D. WlLLIAMS (AlAW GoCH). 



BYRDRA OES DYN. 


F ìL gwenol Job mae’n hoes yn llithro, 

Fel rhosyn Dafydd mae hi’n gwywo, 

Fel gyrfa Paul y mae’n diweddu, 

Fel bwmbwl lago mae’n diffoddi. 

F»el canwyll gŵyr mae’n hoes yn treulio, 

Fel llong dan hwyl mae’n myned heibio, 

Fel post dan sawd mae’n pedwar carnu, 

Fel cysgod cwmwl mae’n diflanu. 

Owan yw’n tai a chryf yw’n gelyn, 

Byr yw’n term, a siwr yw’n terfyn ; 
Ansertenol yw’i ddyfodiad; 

Byddwn barod yn ei wyliad. 

Ficer Pritchard. 


WalUr Lloyä, Argraffydä, Camn-street, Äheräar. 



